
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 



at |http : //books . qooqle . com/ 




■fsn 370G.4 




yGoogle 



ÆFI8AGÁ 



JONS GISLASONAR, 



''- PKÓFASTS OG RIDDARA. 



EPTIR 



ÞORLEIF JÓNSSON, 

;RÓFA8t Í D«I.XSÝSL0 



{ 



KADPMANNAHÖFN 1860. 

I PRBNTSMIBJU S, L» MÖLLERS, 






yGoogle 



ÆFISAGA 

JÓNS GÍSLASONAR, 

PRÓFASTS OG BIDDARA. 



EPTIR 



ÞORLEIF JðHSSOI, 

PRÓFAST í DALAST8LU. 



KAUPMANNAHÖFN 1860. 

I PEBNTSMIBJU 5. £. MOLLERð* 



yGoogle 



Sca-w ?)•}() ^,-y 



HARVARD OOLLEGE UBRARY 
IN MEMORY OF 

WILLIAM HENRY SCHOFiELD 
APRtL 6« 1931 



yGoogle 



Jón Oislason er fæddur 15. dag Ðecember- 
mánaðar 1766^ að 'Svígnaskarði í Mýrasýslu. For- 
eldrar hans vóru Gísli bóndi Jónsson og Guðrún 
Jónsdóttir, hann var orðiagður á sinni tíð að karl- 
mennsku og spaklyndi. I>au vóru komin af ráð- 
vöndu bœndafólki í Borgarflrði, en í framættir af 
hinum gömlu höfðíngjum landsins. f>á bjuggu þau 
hjón á móti Sigurði presti þorleifssyni, sem áður 
hafði veríð prestur að Staðarhrauní. Hann hafði 
míst þar prestskap fyrir ofsnemma samsængun með 
koDU sinni, og flutzt sama vorið að Svignaskarði. 
I>essum hjónum átti Jón gæfu sína að þakka; því 
þegar Sigurður prestur fluttist þaðan árið 1770, og 
hafði fengið Hvalsnesþíng í Gullbríngusýslu , tók 
hann barnið með sér og gekk því síðan í bezta 



]) Þetta ártal er eptir œíisOgubroti, er hann hefir sjálfur 
sami^b, og ber þa^ saman yib ágrip þat) er hann samdi, 
þegar hann tók prestsvigslu. En eptir skólayitnisburbi 
hans getur þetta ekki komizt heim, þyi þar er hann 
&ri(b 1789 tallnn 19 ára, og œtti hann eptir þyi ab yera 
fsddur 1770, en vér fylgjum hans eigin sðgn, sem ef- 
laust mun réttari* 

Digitized by V^OOQIC 



föður stað^. f>ar dvaldi Jón hjá fósturforeldrum 
sínum i þrjú ár^ því þá vóru Hrepphólar veittir sira 
Sigurði, og flutti bann sig þangað í fardögum 1773. 
I>ar var síra Sigurður í 12 ár, þangað tii árið 1786, 
að honum var veitt Hjarðarholt í Dalasýslu, og 
dvaldi Jón Gíslason öll þau ár heima bjá fóstra 
sínum. Um úngdómsár hans verður lítið sagt, því 
í œflsögu ágripi sínu getur hann þeirra lítið, nema 
að því einu, að fóstri sinn hafl varið allri ástundun, 
og kostað öllu til að mennta síg sem bezt undir 
skóla. £n af gömlum bréfum sést, að pilturinn 
bafl snemma þótt efnilegur og námfús, svo hann 
þegar á únga aldri hafl sýnt mikla löngun til bók- 
mennta. Af þeim verður það og ráðið, að sira 
Sigurður hafl komið honum heim að Skálholti, á 
meðan skólinn var þar, og fengið leyfl Dr. Finns 



i) i œfiágrípi sÍDu segir Jón prófastur Oislason sjálfur þaniiig 
frá: ,,Syo Yildi til, ab sðmu nóttina og eg fæddist, 
gjÖr(&i hastarlega, upp úr logni og hélufalli, svo ófært 
ve<bur, aí) enginn vegur var til a?) sækju yfirsetukonu 
. þá , sem þar i sveit var almennt brúkut) og foreldrar 
minir œtlu<&u a% sœkja. Yóru þá ekki Önnur rá(b en a)b 
leita prestskonunnar, svo hún tók mig þá frá skirninni 
og ól mig upp einsog sitt eigitb barn." — £nda kannabist 
hann vi% þenna velgjörning fósturforeldra sinna, og 
reyndisft þeim einsog bezti sonur þegar þau þurftn me% ; 
var samliíi þeirra svo ástúiblegty a<b þab er a% minnum 
haft enn mttal þeirrar kynslóbar sem nú er uppi i 
Hvammssveit. 

Digitized by V^OOQIC 



biskups til þess bann væri þar tíma að vetrinum 
og nyti tílsagnar kirkjuprestsins, eða þá conrectors 
eptir því sem á stæði. En þó hann hafl þannig 
dvalið með köflum í Skálholti, litur svo út sem sira 
Sigurður hafl mest og bezt unnið að undirbúníngi 
bans undir skóla tvö seinustu árin sem hann var 
heima bjá fósturforeidrum sínum í Hrepphólum^. 

Árið 1786 flutti síra Sigurður sig frá Hrepp- 
hólum vestur að Hjarðarholti í Ðölum, kom hann 
þá Jóni fóstursyni sínum sama haustið í skólann. 



») i œfiágripi sinu segir hann nm sira Signrib: ^^Me sicut 
proprium filium educans, inprimis lingvœ latinœ elemen- 
tiSy duos fere annos informavit''. I Skálholti kynntist 
hann fyrst Yi<b Dr. Hannes biskup Finnsson, sem þá 
var otb'mn a(&stO(&arma(bur fö(&ur sins, og var þaí) af 
tilviljun: „Eg var" segir hann ^^s^ leika mér meb 
skólapiltum, og höfi&um YÍt komizt i dómkirkjuna, og 
létum þar heldur gapalega, þegar vi^b allt i einu viss- 
um ekki fyrr af en einhver kom a<b dyrunum. Ailir 
þutu tU handa og fóta i leynigang, sem lá úr kirkjunni 
til bœjarins, nemaeg; eg fór hœgt á eptir, og þegar eg 
kom á ganginn, fann eg biskupinn og heilsat)i honum. 
Hann spur^i mig, hvar eg hefti verib, en eg 8ag<bi 
satt einsog var. Ðaginn eptir var piltum refsatb fyrir 
I»a<& þeir heft)i láti<& iUa i kirkjunni, og verib nœrrt 
búnir a<& fella biskupinn, þegar þeir ruddust út, en 
ýngri biskupinn kaUabi á mig og sag<bi: (« < J[>ú gjÖr<bir 
rétt at) játa frómlega yfirsjón þína, og haga þér si^an 
si<bsamlega, þú skalt eiga mig a<b ef Ufum"", enda var 
hann mór sem gó<bur fa<bir upp frá þvi." 

Digitized by V^OOQIC 



sem þá var nýlega fluttur frá Skálholti til Reykja- 
víkur. f skóla var Jón einúngis þrjú ár, og var út- 
skrifaður þaðan með góðum vitnisburði af Gísla 
rector TKiorlacius; er vitnisburður bans dagsettur 
á alþingi 13. Juli 1789 og prédikunarleyfi 26. s. m. 
Meðan Jón Gislason var i skóla, mun hann ávalt 
bafa á sumrum haldið til beima bjá fóstra sínum 
í Hjarðarboltí ; en eptir að bann var útskrifaður 
fór hann alfarinn vestur til bans, og tók þá til að 
stunda bókmenntír, einkum guðfrœði; verður það 
bæði ráðið af bréfum Ólafs prófasts Einarssonar, 
og einkum af því, að bann bafði jafnaðarlega bækur 
að láni frá Markúsi stiptprófasti Magnússyni í Görð- 
uin. Enda segir bann sjálfur svo frá, að bann hafi 
snemma fundið, bvað skólamenntunin, sem þá var 
kostur á að fá í Reykjavik, bafa verið ónóg, og 
það bafi verið fyrsta verkið sitt, eptir að hann var 
kominn úr skóla, að útvega sér með ráði góðra 
manna hentugar bækur, til að halda því áfram sem 
byrjað var í skólanum. 

Árið eptir að Jón Gíslason kom úr skóla gipt- 
ist bann (4. Octbr. 1790) Hallgerði Magnúsdóttur 
prests, Einarssonar sýslumanns í Strandasýslu, 
Magnússonar sýslumanns í Snæfelissýslu. Tók 
hann þá við búi í Hjarðarbolti af fóstra sínum, 
eða var fyrir því að mestu, þangað til bann að 
tveimur árum liðnum tók við því algjörlega, þegar 
sira Sigurður kallaði bann 1792 sér fyrir aðstoðar- 

Digitized by V^OOQIC 



prest, og arfleiddi hann og annað fösturbam sitt 
— því hann var barnlaus — aö öUum sinum Qár- 
munum kvikum og dauðum, með þeim skilmála, 
að þau sameiginlega stœði straum af sér og konu 
sinni meðan þau lifði. Sýndi sira Sigurður í þessu 
sem ððru, að hann vildi með ðUu móti eíla fóst- 
urson sinn, og láta honum allt i té, sem í hans 
valdi stóð. Hann var búinn að ala Jón Gíslason 
upp sem eigið barn sitt, kosta hann tii menníngar 
i skóia, og eptirlét honum nú þriðjúng brauðsins, 
og alla heimajörðina til leígulausrar ábúðar, eins- 
og sést af köllunarbréfi hans dags. 2. Juli 1792. 
Yar þvi Jón Gísiason vígður um haustið af biskupi 
Ðr. Hannesi Finnssyni 24. dag Septemberm. sama 
árið. Heflr biskup gefið honum í vígslubréfinu 
mikið góðan vitnisburð fyrir lærdóms framfarir; 
tók biskup einkum fram með lofi ræðu þá er hon- 
um var fyrirsett að halda út af l.Gor. 15, 10. pó 
nú liti svo út, sem sira Sigurður væri búinn að fá 
vilja sinn fram á fóstursyni sínum, má samt sjá 
það af gömlum bréfum, að honum hefir komið til 
hugar, að afsala sér brauðinu sama árið, og treyst 
því, aðióstursonur sinn mundi ððlast það, ef til 
víidi, fyrir tilstíUi Dr. Hannesar biskups. j^etta 
drógst samt i tvö ár, þángað tíl 2. Juli 1794, þá 
afsalaði hann sér stað og kirkju, en áskildi sér 
þríðjúng brauðsins föstu iontekta, og varð þá sira 
Jón Gíslason svo heppinn að öðiast veitíngu fyrir 

Digitized by V^OOQIC 



* 8 

bniciðinii, dag8. 4. Octbr. s. á. , en það var líka 
nokkrum ókostum bundið : Svo stó& á, að sira Sig- 
urði hafði verið veitt brauðið eptir sira Gunnar 
préfast Pálsson, sem flosnaði þar upp i harðind- 
unum 1785, vóru þá kirkjujarðimar komnar fiestar 
í eyði, 30 kúgiidi fallin, og prestssetríð að þvi skapi 
illa af hendi leyst; þetta var sira Sigurði gjört að 
skyldu að fœra i lag, því honum var boðið brauð- 
ið, sem alþekktum búsýslu- og dugnaðar-manni, 
með þvi móti, að hann bœtti prestakallinu upp það 
tjön sem það hafði orðið fyrir. I>egar nú sira 
Sigurður sagði af sér, vantaði alimikið til, að 
hann vœri búinn að gjöra það, sem hann hafði 
skuldbundið sig tíl, því í veitíngarbréfl sira Jóns 
fyrir Hjarðarholti er honum gjört að skyldu meðal 
annars að bæta við 11 kúgildum, sem enn vönt- 
uðu á hjáleigurnar, sem prestsetrinu fylgdu* . I>essa 
skilmála uppfyllti hann trúiega, þvi á þeim sex ára 
tfma, sem bann var prestur i Hjarðarholti, hafði 
hann ekki einúngis bœtt prestakaliinu kúgiidin, 
heldur og byggt upp tvœr eyðijarðir og hresst 
við hús hinna, sem ðli höfðu lasnazt í harðindun- 
um og feliinum 1785. í Hjarðarholti vegpaði sira 



x) Sira Siguribur h&fbi lagt til frá sjálfum sér niu kúgUdi^ 
en fengií) leyfi yfirvaldanna um, aí) þau þyrfti ekki 
a(b yera alls nema 20, og mun hann hafa sagt af sór 
me% þeim skilmála, a% eptírma(bur sinn bœtti hinum 
11 Ti% sem vðntutbn. 



yGoogle 



9 

Jóni vel á allan hátt, og mun hafa unað þar vel 
hag sínum, enda var hann þá á fegursta aldurs- 
skeiöi; en þó mátti hann liða þar þá raun, að 
missa konu sína Hallgerði á bezta aldri eptir tæpa 
{seX)éx^ sambúð; því hún dó af barnsförum nóttina 
milli hins 10. og 11. Julimán. 1798, 37 ára a% aidri. 
Yar sira Jóni þessi missir því tilBnnanlegri, sem hann 
mátti þar sjá á bak einhverri hinni gáfuðostu og 
framtakssömustu konu, því i búsumsýslu og fram- 
takssemi mun hún hafa átt fáa sina iíka. þau 
höfðu átt saman Qögur börn, það var: 

1) Guðrún, fædd 5. Juli 1791, giptist hún Jóni 
bónda f>órðarsyni prests frá Hvammi i Norð- 
urárdal, og áttu þau saman þrjár dœtur : Heigu, 
Guðbjörgu og Guðrúnu. 

2) Helga, fædd 15. Octobr. 1792; hún átti Sig- 
urð bónda þorbjörnsson frá Lundum í Borgar- 
firði; þau áttu nokkur börn, sem dóu áúnga 
aidri, nema Sigurðr bóndi i Sœlíngsdaistúngu. 
Hún dó hjá bróður sínum i Hvammi ekkja 
7. Aprilmán. 1852. 

3) þorleifur, fæddur 8. Novemberm. 1794. Hann 
vigðist árið 1819 4. Juii, og var% aðstoðar- 
prestur föður síns, en siðan, árið 1822, að- 
stoðarmaður hans í prófasts embættinu, og 
er nú prófastur í Dalasýslu og prestur í 
Hvamms prestakalli. Hann giptist árib 1824 
þorbjörgu Háifdanardóttur prests, Oddssonar 

Digitized by V^OOQIC 



10 

prests á Reynivöilum i Kjós. Komust átta böm 
þeirra tii aldrs og var elztur þeírra Jón, er 
fyrst var prestur í Fijótshlíðar þingum, en siðaa 
á Ólafsvöiium, og andaðist 13. Febr. 1860. 
4) þórunn, fœddS. August 1797, liona Hannesar 
prests Árnórssonar, prófasts i Yatnsfirði, er 
siðan var prestur á Stað í Grunnavilc. þau 
létu eptir sig fjögur börn og lifa þrjú af þeim. 
Hún dó árið 1842. 

þannig var þá sira Jón Gislason orðinn elilLÍil 
með Qórum úngum bðrnum, eptír átta ára hjónaband 
og sex ára prestsslíap í Hjarðarholti, svo hagur hans 
sýndist heidur að verða örðugur og efni að ganga 
tii þurðar. En bráðum hlotnaðist börnum hans aptur 
ástríkasta móðir og honum ástúðlegasta ÍLona, þvi 
árið 1799 14. dag Julim. giptist hann i annað sinn 
Sœunni, dóttur Einars prests þórðarsonar i Hvammi, 
og Ðjargar, systur Ðjarna landlælinis Páissonar. 

þó Jón prestur Gíslason hafl unað vel hag 
sihum í Hjarðarhoiti, samt, þegar tengdafaðir hans 
sira Einar þórðarson í Hvamm*i hafði fyrir ellisaliir 
sagt af sér Bvamms prestakaili, og mælt kröptug- 
lega með aðstoðarpresti sinum Jóni Ketilssyni, svo 
hann fékk þetta brauð árið 1800: lét sira Jón Gisla- 
son i Hjarðarholti leíðast tíl við nafna sinn Jón 
prest Ketilsson að hafa við hann brauðaskipti , svo 
hann eptir veitingarbréfi dags. 14. Decbr. 1801, 
flutti i fardögunum 1802 að Hvammi, og mun það 

Digitized by V^OOQIC 



11 

hafa mest knúð hann til brauðaskiptanna, að tengda- 
foreldrar hans vóru orðin gömul og örvasa, en hann 
þá nœr að rétta þeim hjáiparhönd í Hvammi) sem 
þó ekki þurfti á að halda, þviEinar prestur dó 16. 
Decbr. um veturinn, en kona hans 10. April um 
voríð, áður en sira Jón kom að Hvammi. 

I>annig komst þá sira Jón Gíslason að Hvammi 
í Hvammssveit, og þjónaði hann síðan í þessu brauði 
sem prestur í 39 ár, fyrst einn og síðan með að- 
stoð sonar síns, einsog síðar mun sagt verða. 
Fyrstu árin þar, og ef til viU lengur, mun hann 
heldur hafa átt erfitt, því bæði var það, að bann 
viidi sem mestu til kosta, að hressa við prests- 
setrið, sem mikið hafði gengið til þurðar á seinni 
árum sira Einars, er bœði var félítiii og Qörgamall 
þegar hann sagði af sér, og annað það, að sira Jón 
hafði þúngt beimili, því bæði vóru börn hans fjögur 
úng, og foreldrar hans og fósturforeldrar algjör- 
lega til hans komnir. Sira Sigurður fíuttist með 
honom frá Hjarðarholti ásamt konu sinni og vóru 
þau hjá honum tii dauðadags í Hvammi; var það 
hvorttveggja, að þau höfðu gengið sira Jóni í for- 
eldra stað, enda gekk bann þeim og í sonar stað, 
og minntist jafnan fósturforeldra sinna með virð.- 
ingu og þakkiátsemi. 

Sigurður prestur dó íHvammi 21.Marts 1817, 
83 ára, og kona bans 27. April 1818, 98 ára gömul. 
Foreldra sína hafði sira Jón líka tekið á bans fyrstu 

Digitized by V^OOQIC 



12 

búskaparániin , snauða og ðrvasa, og stóö hann 
straum af þeim þangaö til þau dóu fjörgömul. Má 
af þessu ráða , að ' sira Jón muni fremur hafa átt 
Yið eríið kjör að búa, og lítið getað framkvœmt af 
því, er hann bæði hafði skap og vilja til; þegar 
menn einnig gœta þess, að hin fyrstu ár aldar 
þessarar vóru þúngbær landsbúum á margan hátt, 
harðæri var opt mikíð, ófriður í útlðndum og mikiii 
skortur á aðflutníngum. f>eir, sem þvf áttu ðrðugt 
á einhvern hátt, eða hofðu lítið við að styðjast, 
þóttust gjora vel, ef þeir gátu með góðu móti 
haft ofan af fyrir sér og sínum. Samt reyndi hann 
þegar, eptir því sem varð, að hressa við hús stað* 
arins og bæta túnið, sem bæði var fallið í órœkt 
og mjög af sér gengið af skriðufalli og hirðíngar- 
leysi. Um þessar mundir var líka farinn'að vakna 
áhugi einstakra manna með jarðarrækt og garð- 
yrkju; bæði bafði hið danska búnaðarfélag hvatt 
tii þess lúeð verðlaunum, og iíka hðfðu stoku menn 
gengið undan ððrum með góðu eptirdæmi, t. a. m. 
Magnús Ketilsson sýslumaður í Búbardal og fleiri, 
en samt var svo ástatt, þegar sira Jón kom að 
Hvammi, að varla mun nokkurstaðar hafa verið kál- 
garður á bæ i hans sóknum, auk heldur ðnnur fyr- 
irtœki til jarðabóta; en hann sýndi með sinni að- 
ferð, að það er satt, að prestsins dæmi megnar 
mikið, því óðar en hann fór að hressa við hjá 
sér, byggja kálgarða, bæta tún og fleira, fóru aðrir 

Digitized by V^OOQIC 



13 

aö smátaka það eptir, svo það muki mega meö 
aanni segja, að hann ha& i þvi; eins og fleiru, gjört 
mikið gagn á því svæði, sem honum var fengið 
til umráða. 

Af þessu má það ráða , að sira Jón hafi um 
þœr roundir mátt óhœtt teljast hinn helzti prestur 
i héraðinu, enda völdu prestar sýslunnar hann í 
einu hljóði tii prófasts árið 1816, og er erindisbréf 
bans dagsett 5. dag Maimán. það ár ' . f>ó hann nú 
vœri þegar orðinn fimmtugur að aldri og þjónaði 
einhverju hinu örðugasta brauði, lét hann það ekki 
aptra sér frá að rœkja þetta embælti með þeirri 
'Samvizku- og reglu-semi sem honum var eiginieg, 
og'sanna það ena embœttisbœkur hans, og bréf 
þeirra sem yfir áttu að segja, að hann hvervetna 
með frðmlyndi og alúð leysti það af hendi sem 
hoÐum var fyrir trúað. 

Að vísu kom margt það fyrir, sem gjörði 
honum þetta embœtti heldur örðugt og umsvifa- 
samt, og ef til viU, þeim mun örðugra, sem hann 



i) i privat-bréfi , sem vér hOfum fyrir oss, skrifar öeir 
biskup Yidalin honiun 12. Mai 1816 þannig: .,Af alhuga 
óska eg bœibi ytbur, mér og öUum hluta^beigendum, til 
lukku og blessunar me% prófasts embœttiib. Þó ytbur 
kunni, jafnvel nú strax, ab mœta öri&ug verk og ógeh- 
feld, tel eg þa(b happ ab fá y^ur i l)etta embœtti, og 
áUt eg skyldu mina, aib gjðra jhui þab svo léltbœrt, 
sem mér er koBtur á." 



yGoogle 



14 

ekki ætlaði öðrum það, sem svo langt var frá skapi 
hans, og átti því bágara með að varast; en það 
munum vér samt fuilyrða, að hann hafi hvorki 
þurfi; að bera kinnroða fyrir þau né önnur stðrf sín 
í embœttinu *. Samt sem áður sýndi hann, jafn- 
vei á hinum efri árum, að hann var kjark- og 
þrek-maður, og vílaði ekki fyrir sér að leggja út 
i nytsöm fyrirtæki, ef hann sá að þau mundi að 
gagni koma, sem margur í hans sporum mundi 
hafa vílað fyrir sér. Yér höfum getið þess áður, 
að hann varði öllum krðptum tii að hressa við prests- 
setrið, og sparaðiHil þess hvorki fé né fyrirhöfn. 
Nú varð þetta honum þeim mun iéttara, sem hann 
hafði fengið aðstoðar mann, þar sem var sonur 
hans, sem hann hafði tekið sér fyrir aðstoðarprest 
1819, og styrkti föður sinn með ráð og dáð. 
Yér megum fullyrða, að árin 1819—24 hafi þeir 
feðgar sameigínlega varið miklu fé og ekki alllít- 
iili fyrirhöfn til þess, sem lengi mun bera menjar 
þeirra í Hvammi. Prestssetrið var af sér gengið 
og niður nfdt, einsog áður er sagt; ekki hafði 
túngarðs spotti hiaðinn verið, og ekki ein þúfa 
verið sléttuð, en nœrri því þriðjúngur túnsins ónýttur 



i) Yér gœtum eptir skriflegum skUrikjmn fœrt mörg dæmi 
þessu til sönnuDar; en þau eru þess e^lis, a^b þau þola 
ekki, enn sem komi^b er> dagsins Ijós. 

Digitized by V^OOQIC 



15 

af skriðufalli. f>etta hafði sira Jón iengi séð og 
byrjað að bæta,. og á þessum árum heppnaðist 
þeim feðgum að umgirða túnið, og bœta það svo, 
að ónýtar urðir urðu nú að tððuvelli. Vér getum 
þvi eigi annað séð, en að hann haíi verið vel kom- 
inn að verðlaunum þeim, sem hið kgl. búnaðar 
félag veitti honum árið 1824, með þvi að senda 
honum silfurbíkar með ágrðfhu letri: ^^For for- 
ýenstfuld Jorddyrkning i Island", f>ó sira Jón Gísla- 
son gæfi sig þannig mjög við búnaðarefnum og 
jarðarrækt, getum vér enganveginn taiið hann með 
þeim prestum, er sökkva sér með öllu ofan í bún- 
að, en leggja þá minni alúð á hin andlegu störf- 
in; því hann var þvert á móti, og hafði alla tíð 
verið, miklu hneigðari fyrir bókmenntir en bús- 
umsýslu. Má það ráða af því, að hann varði ár- 
lega töluverðu fé tii bókakaupa. I>jóðverska túngu 
nam hann þegar í skóla af þýzkum skósmið, er 
hann var hjá á fæði, en ensku byrjaði hann á 
gamals aldri að læra, til þess að hafa not af þeim 
bókum er ritaðar vóru á því máli. I>etta mun hafa 
að sumu leyti hyllt undir það, að hann gaf frá sér 
búskap árið 1824, og var hann siðan í húsmennsku 
hjá syni sínum, sem einnig hafði verið eptir beiðni 
hans settur honum fyrir aðstoðarmann í prófasts 
embættinu árið 1822. I>ó að liti nú þannig út, 
sem Jón prófastur Gíslason hefði því láni að fagna, 
mðrgum fremur, að geta notið ánægju og rósemi í 

Digitized by V^OOQIC 



16 

elli sinni, og unnið með kyrð að þeim störfúm 
sem honum vóru á hendur falin, og hann ávalt 
kostaði kapps um að rælga sem bezt, þá fannst 
honum staða sín enganveginn svo hæg. Aldrei 
hafði hann efnaður orðið ^ , því efni hans höfðu 
heldur gengið til þurðar hans fyrstu ár í Hvammi, 
en aukizt; siðan sleppti hann nokkru af tekjum 
brauðsins við son sinn, og má nœrri geta, að tveir 
menn hafi ekki verið ofsœlir af þyi, sem einom 
hafði sjaldan áður veitt af. Á hinn bóginn mœttu 
honum einnig, einkum á árabiiinu 1830 — 40, yms 
aðköst, er honum því siður gat geðjast að, sem 
. hann í öllu rækti vel embœtti sitt , enda var hann 
þá Uka kominn á þann aldur, sem flestír kjósa að 
lifa í ró og friði hjá vinum og vandamönnum, 
heldur en sjá sig og þá flækta inn í óþarfa umstang 
og vafnínga. Mun hann því á þeim árum hafa 
farið þvi á flot, að losast við prófastsembættið, 
sem þó ekki varð af fyrr en hann fdr aifarinn frá 
Hvammi. 

Árið 1840 hinn 6. dag Januarmán. missti Jón 
prófastur Gíslason konu sína Sœunni Einarsdóttur. 
Hún var fædd árið 17j>3 á Tjörn í Svarfaðardal, 
var faðir hennar, sira Einar t>órðarson, þar þá 
prestur, en fluttist þaðan ársgömul með foreldrum 



i) ,(Aldrei var eg ríktir", segir hann í œfisðgubroti sinu, 
..nema af blesaan Brottins. Hún var mör aUt'*. 



yGoogle 



17 

síDum aö Hvammí í Hvammssveit, og ólst þai" upp 
hjá þeim til fullorðins ára. Síðan fór tiún tii móð- 
urbróður síns Ásmundar prests Pálssonar á Auð- 
kiHu i Svínadal , og var þar bústýra hans í 19 ái*, 
þangað tii hann dó 1798. Fór hún þá vestilr 
til föður síDs og giptist Jóni presti Gíslasyni 
(1799). Hðfðu þau þá lifað saman í ástrílLU 
bjónabandi i rúm 40 ár. Hún var orðlögð kona 
fyrir gáfur, guðhræðslu og góðsemd við alla, 
enda var hún barmdauði, þvi henni unnu allir 
bugástum sem tii bennar þekktu. Stjúpbðmum 
sinum var bún bezta móðir, og sýndi ekki einúngis 
þeim, beldur og einnig bðrnum þeirra óþreytanlega 
ás-t og umbyggju. Engan gat bún auman litið án 
liknar, og þvi bneigðist ekki bugur bennar til a& 
saftia auðæfam þessa heims, enda brast bana ekkl 
ráðdeild og byggilega sparsemí til að verja efnum 
sinum, til þess að geta látið sem mest gott af sér 
leiða. þannig var þá sira Jón orðinn ekkjumaður 
i annað sinn. Mú var bann búinn að vera i Hvamm! 
undir 40 ár, og bafði unað þar vel bag &inum, en 
samt sem áður festi bann þar ekki yndi lengur, og 
sókti á öndverðum vetri 1840 umbranð, er losnaði 
á Vestuflandí, sem honum þó ekki hiotnaðist; 
sókti hann siðan um Breiðabólstað á Skógarströnd, 
sem bonum var veittur 23. Januarmán. 1841. Að 
visu furðaði margan á þvi, að bann þannig á 
gamals aldri skyldi rifa sig upp fírá Hvammi; en 

2 

Digitized by V^OOQIC 



18 

það mun sannast er hann segir sjálfur i bréð tíl 
kunníngja síns: ,.að hann vildi reyna að komast 
þangað, sem hann gœti haldið aðstoðarprest sem 
sér væri ekki vant við ; því heldur sem hann vonaði, 
að sonur sinn fengi Hvamm eptír sig'\ I>etta varð 
líkaorð og að sönnu, því 13. dag Martsmán. sama 
árið var t>orleifi prófasti syni hans veitt brauðið, 
og tók hann við því af föður sínum í fardögum 1841. 
I>annig fór þá Jón prófastur Gíslason frá ,,sÍDuni 
kœra Hvammi" er hann svo kaliaði, og sagði hana 
svo sjálfur frá, að fátt hefði sér þýngra fallið, en 
að yfirgefa, eflaust í seinasta sinni, það heimili og 
bygðarlag, er honum hafði verið svo farsælt og 
ánægjusamt á margan hátt, en fara nú nærri 75 
ára gamall að fremur örðugu brauði og vera þar 
mörgum ókunnugur. Eq þó hann þannig kviði um- 
skiptunum, megum vér fuUyrða, að þau urðu hon- 
um ánægjufuU og léttbær. Sóknarmenn tóku við 
honum báðum höndum, sem æruverðum öldúngí, 
og kepptust um að sýna honum alla vinsemd og 
góðviid ' ; sama gjörði og presturinn sem þaðan 
fór þá í orði og verki. Jón prófastur Gíslason 
kom 18. Maimán. að Breiðabólstað, og var settur 



i) Brei%abólsta%ar sóknarfólk átti saDnarlega þann gó<ba 
Yitnisburb sem þessi or<b eru byg^ a, og sem Jón pró- 
fastur gaf þeim ávalt, þab getum Tér sanna^b meb 
mOrgum skriflegum skyrteinum frá hans hendi. 



yGoogle 



19 

inn i kalliö 23. 8. m. af Jóní prófasti Guðmunds- 
syni á Helgafelli, en beilsaöi sóknum sínum á 
Hvítasunnudag hínn 30. Sama sumariö 29. dag 
Septembermánaðar giptist bann einnig í þriðja sinn 
Mad. Solveigu Eyjólfsdóttur, er fyrr hafði verið kona 
Gríms prófasts á Helgafelli, en farið til Jóns pró- 
fasts um vorið fyrir bústýru, þá bann kom að 
Breiðabólstað. Vér getum með sanni sagt, að 
það bafi verið mikil gœfa fyrir hann í elli sinni, að 
fá þessarar orðlögðu dugnaðar- og góðsemdar- 
konu, enda kannaðist bann og við það sjáifur. 

t>egar Jón prófastur Gislason hafði einsamall 
þjónað í tv6 ár á Breiðabólstað , treystist hann 
ekki lengur að vera aðstoðarlaus , og tók sér fyrir 
aðstoðarprest Tómás stúdent t>orsteinsson 24. 
Juni 1843, sem þjónaði siðan með bonum þangað 
tii hann sagði frá sér brauðinu. t>etta ár blotn- 
aðlst bonum sá beiður, að konúngur gjörði hann 
að Riddara Dannebrogsorðunnar 29. Aprilmán., var 
bann þá orðinn nýlega Jubíl-kennari *, og veitti 
þá stjórnin honum lika sama áríð 31. d. Junimán. 
60 rd. styrk, sem við bélzt árlega á meðan bann 



i) í Septembermánu^i 1842 hölt hann .«Jubil-prédikun" 
á bá(bum kirkjum sinum, og lag^i út af sama texta og 
hoÐum haf%i Yerib fengÍDD til vigsluræi&u, fyrir réttum 
50 árum» en þa% var: 1. Cor. 15, 10 eins og áW 
er sagt. 



yGoogle 



20 

lifðí. Yarð þes8i styrkur honum því Dauðsynlegri, 
sem hann nú ekki treystist lengur að þjóna prests- 
embœtti fyrir elli sakir, og afsalaði sér brauðið að 
öllu leyti, 31. dag Augustmán. árið 1846, einúngis 
með þriðjúngi inntekta og h'tiiQörlegum hlynnindum 
að auki; samt þjónaði hann Breiðabólstað með 
aðstoðarpresti sínum árið eptir, þangað til eptir- 
maður hans kom í Júlím. 1847, hafði hann þá 
þjónað prests embætti í samfleytt 55 ár, og á þeim 
tíma skirt 423 börn, en fermt 224, gefið saman 
82 hjón, og súngið yflr 325 dauðum. Auk þessa 
bafði hann þjónað prófasts \erkum í Dalasýslu 
rúmlegá 25 ár. 

.þannig var þá loksins kominn sá timi, að Jón 
prófastur Gíslason gat notið hvíldar eptir löng og 
örðug störf, og lifað með ró í heiðarlegri elli; 
enda studdu þá flestir að þvi, að gjöra hon- 
um þúnga eiliáranna sem léttbærastan , svo það 
mátti segja, að hann á gamals aldri, þegar haoa 
var orðinn sem barn í annað sinn , græddi nýja 
vini og aðstoðarmenn þegar aliir æskuvinir hans 
vóru löngu á undan honum i burtu horfnir^. f>ar 



i) Auk aUra sókDarmaDoa haDS, sem jafoan báni haon á 
hÖDdum sér, miDDist hana 1 aefiágripi sídu þakklátlega 
prófosta siDDa þau ár sem hann var á Breitbabólsta^, er 
jafnaD sýDdu hoDum staka velvUdy og umbo^smanDS, 
Þorvaldar SivertseDs4 Hrappsey. 



yGoogle 



21 

aö aiiki var nú hagur hans svo , að bann ekki 
þurfti að bera ábyggju fyrir lífl sínu, og hafði sem 
optast þolanlega heilsu. Að sönnu förlaði honum 
eptir því sem ellin sóktí á meir og meír, einkum 
með heyrn og mínni, en samt mátti svo heita, að 
hann nyti þeirrar heilsu hin seinustu árin, sem 
sjaldgæf er á níræðis aldri, svo að jafnvel seinasta 
sumarið sem hann lifði talaði hann með venju- 
legrí ástúð, glaðsinni og Qöri við vini sína og 
vandamenn er til hans komu, skrifáði og las eins og 
hann var vanur, sem dagbækur bans Ijóslega votta. 
En seint i Octoberm. 1853 fann bann tii lasleika, 
sem hann bafði áður nokkrum sinnum þjázt af, 
sem var bægðaieysi og snertur af steínsótt; varaði 
þáð í bálfan mánuð, þó létti honum í Novemberm. 
svo hann var þjáníngarlítill, en varð þó vegna van- 
máttar að balda við rúmið venju fremur. Um ára- 
skiptin var hann aptur hressari, en þó ávalt við 
og við þjáður af hinu sama. í Februarmánuði leit 
svo út sem honum væri að smálétta, svo bann 
fann ekki mikið til áðurnefndra veikinda. En þó 
fór einsog bann árið á undan bafði sagt f bréfi 
til vinar síns: ,«að sálin vildi til heimkynna sinna 
frá hreysinu, sem þá og þegar væri borflð í skaut 
móður vor allra", því 17. Februarm. fann bann til 
máttleysis og kvefþýngsla fyrir brjóstinu, sem varaði 
i þrjá daga, þángað til bann 20. dag sama mánaðar 
1854 sofnaði út frá þessu lífl með hægu andiáti án 

Digitized by V^OOQIC 



nokkurra sjáanlegra þjánínga; hafði hann þá hTað 
87 ár, 2 mánuði og 6 daga, og sem prestur þjónað 
55 ár, en þar af Hka sem prófastur 25 ár. 

Jón prófastur Gíslason var með hærri mðnnum, 
réttvaxinn og þrekinn. einkum á hinum efri árum. 
Fríður var hann sýnum og andlitið skapfellilegt. 
Svipurinn var hreinn, og augun blíðieg og glaðleg. 
'Hann var bláeygður og smáeygður. Ennið var 
'hátt og yíirbragðið mannborlegt. Kinnbeinin lágu 
V nokkuð háttj neíið í minna lagi og hakan nokkuð 
breið. Hann var varaþunnur og munnnettur, og 
lék ávalt einsog bros á vörunum. Kríngluleitur 
var hann og i meðallagi stórleitur. Holdugur var 
hann í andliti og litarfagur jafnvel til elliára; var 
það, einsog allur líkaminn, hraustlegt og vottaði 
góða heiisu. Hárið var framan af æíi hans Ijós- 
leitt, en á eldri árum silfurhvitt. Aldrei varð hann 
sköllóttur og hafði mikið hár og þykkt tii dauða- 
dags. Sjón hafði hann ávalt hina beztu, og það 
^svo, að hann gat jafnVel hið síðastá ár lesíð og 
skrifað nafn sitt gleraugnalaus. Söngróm hafði 
hann i betra lagi og söngeyra gott, var hann því 
bæði í stól og fyrir aitari einhver hinn röggsamasti 
klerkur. Með öUu hina ytra vakti hann þannig 
virðíngu og var hinn öldurmannlegasti ; en auð- 
mýkt og blíða hjartans skein jafnan út úr svipn- 
um, sem ávann elsku og góðan þokka. 

Gáfur hans vóru dágóðar, en greindin enn betri. 

Digitized by V^OOQIC 



23 

Hugurinn var Qörmikill og nakkiið ör, einsog geðs- 
munalagið. Frá æsku hafði bann verið hneigðari 
fyrir bókmenntir og andleg störf en h'kamlega vinnu, 
og þó hann mestan bluta æfi sínnar hefði ekki 
gott færi á, að gefa sig við vísindalegum stðrfum, 
vóru þau ávait hans mesta yndi. Skóiamenntun 
hans hafði ekU verið mikil, en því fremur jók 
bann svo það sem á brast, þegar hann var úr skóla 
kominn, að hann mátti af gömlum prestum teljast 
eflaust með hinum menntuðustu á sinni tíð. Guð- . 
fræði stundaði hann jafnan með inniiegri alúð. 
í latínumáli var hann, einsog margir af hinum 
eldri islendíngum, ágætlega að sér, og skrifaði 
hann það mál mjög snoturt, bæði, i bundinni og 
óbundinni ræðu * , og svo var hann fróður í hinum 
fomu ritum Rómverja, að hann jafnvel á elliárum 
kunni utan að heil kvæði eptir Horatius og Ovi- 
dius skáld. Guðfræðina stundaði hann , eins og 
áður er sagt, með svo míkiili alúð, samvizkusemi 
og vandlæti við sjálfan sig, að hann skrifaði jafnan 
nýjar ræður til elliára; því þó hann opt og tíðum 
eliki prédikaði beinlínis eptir blöðum, mun hann 
aldrei hafa óviðbúinn í stól farið, svo hann hafi 



]) Eptir hana liggur talsvert safn af latínskum Ijóbmælum 
YÍt yms tækifæri. Nokkur hefir hann lika láti^ prenta 
í timaritum, þó vér getum ekki nafngreint nema tvð i 
Skirni knl 1833, bls. 100, og 1835, bls. 115. 



yGoogle 



24 

ekki skrifað níður mntak ræ&uanar og haft það 
fyrir 8ér, til þess að útiistunin yrði með því skipu- 
legri og greinilegri. í rœðum sínum tók haan 
sér fremur snið eptir hinum ströngu guðfræðíngum 
fyrri hluta 18. aldar, heldur en þeim sem uppi vóru 
um og fyrir næstu aidamót. Hann var gagntekinu 
af helgi og dýrmæti hiblíunnar, vgru því ræður 
hans eingöngu biblíulegar, en fráieitur öllum heim« 
spekilegum rannsóknum, og öUum keini seinni 
tíma skynsemistrúar. Eins og trúræknin bjó með 
auðmýkt og einfeldni í hjarta hans, svo vóru einníg 
orðin sem hann taiaði í kirkju sinni, en ekki vant- 
aði hann þar röggsemi og vandlæti; studdi að 
því frómlyndi hans og hinir öru geðsmunir, a& 
hann dróg ekki dulur á það sem í hjartanu bjó. 
Af þessu má ráða, að hinn enski prestur Dr. Hen- 
derson muni hafa satt að mæla, þar sem hana 
segir um sira Jón Gíslason: ,,{>egar eg kom inn 
til hans, var ritníngin fyrir framan hann, og komst 
eg að því, að hann var mjög bibh'ufróður; var 
þar fyrir postuiiegur andi og trúrækni'* ^ 

f>að sem hann gaf sig mest að, næst guðfræð- 
inni, var sagan. Yar hann því, einsog mar^ir hinir 
eldri íslendingar, mjög fróður í sögu íslands og 
ættfræði. Á ýngri árum hafði hann komizt yfir 



i) Samanber Feribabók hans Edinburgh 1818, ii» 81-82 og 
J. MöUers Nyt theol. Bibliothek 15. bindi. 



yGoogle 



25 

nokkur söfh í þeim greinuai, sem hann mun í 
elli sinni hafa látiö til kunnfngja sinna. Sjálfur 
mun hann og bafa safnað nokkru, en eptir hann 
hefir ekkí fundizt annaö, sem vér höfum orðið 
varir við, heldur en: .,Um jubilkennendur á 
fslandi frá endurbót trúarbragðanna til 
Yorra daga'*, þetta \erk byrjaöi hann á seinustu 
árum sinum i Hvammi, og hætti við það aptur, 
eins og hann segir sjálfur, af þvf hann heyrði að 
annar maður var byrjaður á samkynja starfl; en 
hver hann hafl verið vitum vér ekki, því ekki mun 
hann meina safn Dr. Finns biskups um það efni, er 
Mag. Hálfdan Einarsson getur um (sbr. Sciagr. Hist. 
lit. Isl. bls. 151). Samt nær þetta safn yflr ðdlt 
land, en vantar sumstaðar inn i, einkum þann kafla 
sem er um presta á Austurlandi. Einnig safnaði 
bann jafnframt til ,,prófasta tals á íslandi** 
um sama tíma, en það nær að eins yflr Austurlaínd 
og Ejalarnesþing. 

Af prentuðum ritum liggur ekki eptir hann tii 
muna; það var hvorttveggja , að hann var eklsj í 
þeirri stöðu, ab hann gæti heldur en aðrir hans 
líkar látið prenta bækur, enda sá hann að tíminn 
var kominn á undan sér, sem hann hvorki gat né 
gaf um að hlaupa með. Málið var búið að taka 
aðra stefnu en á menntunarárum hans. Hið gamla 
snið, er sómdi sér á 18. öldinni, var nú orðið einsog 



yGoogle 



fatasniðið i augum hinnar ýngri kynslóðar *. Samt 
er eptir hann ein ritgjörð í ,,Ármanni á Álþíngi, 
um að aha innlends frœs af káltegundum**, og 
ritifngur .,Um haganlegustu kirkna byggíngar", sena 
hann lét prenta á sinn< kostnað í Eaupmannahðfki 
1837, og útbýta geflns meðal allra presta og kirkna- 
eigenda á landinu, í þeim tilgangi, segir hann í 
bréfl tíl Steingríms biskups, að einhver kynni að 
hafa not af því sem reynslan hefði kennt sér; 
enda heflr sira Tómas Sæmundsson haft sama álit, 
þar sem hann minnist á rit þetta í Fjölni 1838 
bls. 50. Að vísu kann mörgum að sýnast það stórt í 
ráðízt, þar sem höfundurinn i ritlíngi þessum hvetur 
menn til að byggja steinveggi að kirkjum; ea 
hann ætlaði að sýna með sínu dæmi, að það vœri 
ekki með öUu ófært, því árið 1838 hjálpaði hann 
duglegum manni til utanferðar, sem ætlaði að læra 
smíðar, í því skyni, að hann einnig lærðí aðferð 
Dana að höggva grjót og byggja hús af þeim efn- 
um; líka útvegaði hann manni þessum 100 rd. 
styrk hjá stjórninni til að kaupa fyrir verkfæri. 
Reyndar treystist hann ekki til , þegar maðurina 
kom, að byrja sjálfur með kirkju sina, þvi bæðl 
skorti þá fé, þegar hvorki fekkst lán né styrkur 



i) Vér viljum enganvegmn meh J^essum oribum kasta skugga 
á hina lofsver^u viibieitni a% bœta mál vort núna k 
seinni árum. 



yGoogle 



27 

úr opmberum sjóðum, en steintegund sú, er þolir 
að böggvast, var ekki þar að fá, nema svo lítil 
og langt i burtu, svo bann varð að látasér nægja 
með það, að láta manninn gjöra tilraun, sem sýndi, 
að þetta mætti vel takast ^ 

t>ó að Jón prófastur Gíslason væri nú bneigður 
fyrir bókmenntir og vísinda iðkanir, var bann engu 
að siður ötuU og framkvæmdarsamur, einkum á 
binum ýngri árum. Sparaði bann ekkert tii þarf- 
legra fyrirtækja, og var binn bugaðasti, að leggja 
jafnvel út í það, sem sýndist vera efnum bans og 
kröptum ofvaxið , einsog ráða má af því sem áður 
er sagt um jarðarbætur bans í Hvammi. Xét 
bann bvorki vana né aldarbátt letja sig, beldur fór 
jafnan sínu fram, bvernig sem öðrum félist á. 
Með þessu móti safnaði bann ekki fé, því beldur 
sem bann var örlátur við alla, gestrisinn og góð- 
vildarsamur. f>að var bans mesta yndi að gjöra 
aumum gott, því bann gat ekkert aumt séð; var 
það því einatt, að bann valdi beidur þann kost, að 
þarfnast sjáifur einbvers, beidur en sjá aðra fara 
synjándi, sem þörfnuðust bins sama, enda var bægt 
að fylia þarfír bans, því bann var binn sparsamasti 



i) Hús sem fyrir noycru er byggt á Vesturlandi á likan 
hátt, eins og hann haf(bi hugsaÍJ sér aí) byggja kirkjur, 
sýnir enn fremur, ab þa% er ekki ógjörníngur til sveita 
á Islandi. 



yGoogle 



28 

• 

maöur í aðbúnaði og klæöaburði, og hafði óbeit á 
glíngri og prjáli þessarar . aldar. Oanii var einhver 
hinn samvizkusamasti maður í ölíu, og það jafnvel 
í smámunum. Embætti sitt rœkti hann því jafnan 
með stökustu alúð, og vildi verja til þess fé og 
Qörvi, að hvað eina væri sem bezt af hendi leyst. 
í öllum víðskiptum við aðra var hann því hinn 
hreinskiptnasti maður, og kom hvervetna fram með 
einlægni og frómlyndi í smáu og stóru. Vélabrögð 
og hrekki eða slægvizku gat hann þvi sízt af öllu 
varast hjá þeim er töluðu annað í eyru en á bak, 
því hann þekkti það ekki í sinu farí. Blíður var 
hann f skapi og jafnan hinn glaðasti, fjörmikill á 
hinum ýngri árum, og nokkuð bráðiyndur þegar 
hann mætti mótgjörðum, en jafnan hinn sáttgjarnasti 
og friðsamasti maður, því það var fráleitt honum 
að gjöra á annara hiuta, eða áseilastnokkurn mann 
vísvitandi; því ]ét hann optast heldur eptir sinn 
rétt, en leita hans með þrasi eða illdeilum, þar- 
eð hann vildi sizt af öllu eiga í deilura; vogum 
vér því að segja, að hann hafí verið hugljúfí allra 
góðra manna, en sigrað suma af hinum með góðu. 
£íns og Jón prófastur Gíslason var hinn vand- 
aðasti maður í öllu dagfari, svo var hann einnig 
hinn guðhræddasti. I>að var ekki hræsni eða jfír- 
skyn, heidur innileg trú og sta'ðföst von, sem ávalt 
bjó í sálu hans leynt og ijóst. Bréf hans og dag- 



yGoogle 



29 

bœkur ^ sýoa það Ijóslega, og margar þœr ráð-^ 
stafanir sem hann gjörði í leyni til að efla hið 
góða, sýna, að það sem hann einnig opinberiega 
gjörði gott, var komið fra hjartanu ^. £insog líka 



i) MinnisblO^b hefir haDn dagleg;a skrifalb til hins seinasta 
mána^bar sem hann liflbi, og sýna þau alstalbar Ijóslega 
hans trúarsterku og gu^hrœddu sálu, þvi heldur sem 
þessháttar blO% bera meh sér, a% þau áttu ekki a% 
koma neinum fyrir sjónir, og gátu þyi ekki skrifulb yerí% 
i fordildar skyni. 

t) Vér seljum hér ^tTestamenti*', er hann hefir skrifa<b i 
Hyammi 14. Septbr. 1829, þa% lýsir manninum nokkutb 
og kemur heim yi% sOgu yora hér á undan: 

1) Tilskipa eg óumbreytanlega — ef eg dey hér i 
Hyammi eba yerí) hingatb fluttur til greftrunar, — 
legstatb vib hægri si^u, þegar gengitb er inn i gar%- 
inn um hlíbíb sem til sta^baríns yeit, út rib gar%inn 
innan gamallra grundyaUarsteina hans, og þar sé 
si^an yfirgert sterklegt af gijóti. Lfkkistan óska eg 
Tseri yi^bhafnarlaus, en sterk og trúlega smítbalb. Út- 
fðr mín sö fyrir utan alia yi(&höfn, engin líkræí)a 
e%a likprédikun. Presturinn til liksaungs sé sá fátœk- 
asti i höra<biAu og fái ómakslaun Qórar speciur e^ur 
þeirra yiribi. Líkmenn sex ærlegir dándismenn syeit- 
arinnar af mör óútnefndiry og hafi hver fyrir sitt 
ómak eina speciu ébur hennar fullt andvir^i. Ef fátœkir 
kynni a)b koma minn greftrunardag, vil eg þeim sö 
gjOr%ur góW grei^i og fylgi líki til grafar. 

2) Konu mina hjartkæra Sæunni Einarsdóttur fel eg fyrst 
og fremst gu^i á hendur, og þamæst réttvisum há- 
yfirvOldum, ab hún fyrir þeirra tilhlutun haldi sinu 
ná^barárí, þa<b er ab skilja þeim hluta inntekta 
brau)bsins sem eg nú hefi; en kapeUáninn þvi sem hann 



yGoogle 



30 

prófastur sira Einar Sœm. EiDarsen fór þar um 
sönDum orðum í sinni snotru líkræöu við jarðarför 
hans að Breiðabólstað 4. dag Martsmán. 1854. 



/ 

haft hefir, unz brau<bi(b er veitt; en |>areptir tíunda 
parti i skileyri af allrí prestakaUsins yissu inntekt, 
og OUum ö%rum fríheitum sem aUranábugasta Rescr. 
af 5. Juni 1750 tilgreinir. 
3} Askil eg a(b kona mín, sem me<& statbfestu gjafabréfi 
hefir testamentera% mér og bðmum mínum sina fjár- 
muniy mœtti óáreitt af þessum sínum stjúpbðmum og 
þeirra syaramðnnum behalda okkar sameiginlegru 
Utlu Qármunum fðstum og lausam. 

4) Ætla eg tii a% ekkjan Anna Magnúsdóttiry sem hefír 
okkur me% trú og ájgh ])jóna% , skiU ekki rib 
konu mina metban þær Ufa bá(bar, einsog nefnd ekkja 
hefir mér heiti%; en þar i móti yona eg, ab þeir 
œrurikustu af minum erfingjum melban hún Ufir og 
þarf á atb halda, annist hana. 

5) ÁskU, a(5 bðrn min sem nú lifa annist 6u(^rúnu Jóns- 
dóttur, sem lengi og yel fóstra minum sál. þjóna^i, 
eptir mion dag, og láti henni ekki mibur U%a en 
me<ban eg yar heUl k hófi. 

6) ]þa(b flýtur af sjálfu sér, a^ kona min — siti faún i 
óskiptu búi — syarar tU aUra fuUsanna%ra yitaskulda, 
og yer þartil anguriaust okkar sameiginlegu Utlu 
Qármunum ; og 

7} ^ir eg hefi ekki — þó á þurfi ab halda — útnefnt 
henni nokkurn syaramann, þá ætla eg til hún sjálf 
rá)bi þyi, hyer hann Yethi, sannfær(bur um þáb, ab 
alUr gó(bir og dyg%stundandi menn muni yel reynast 
sUkrí konu, hyatb eg Uka at) lyktum híb Gub almátt- 
ugan þeim a<b endurgjalda.'* 



N9«9i 



yGoogle 



yGoogle 



yGoogle 



yGoogle 



*A 



^rgTt^byCoogle 




yGoogle 



